WikipediA 

Ikinyazeribayijani 


Ikinyazeribayijani^ cyangwa Ikinyazeri^ na Inyazeribayijani^ 

(izina mu kinyazeribayijan^: Azdrbaycanca cyangwa Azdrbaycan dili 
[muri Irani: ]) ni ururimi rwa Azeribayijani n’Irani. 

Itegekongenga ISO 639-3 aze (mu majyaruguru : azj ; mu majyepfo : 
azb). 


Contents 

Alfabeti y’ikinyazeribayijani 
umugereka - ubuke 

Amagambo n'interuro mu kinyazeribayijani 

Amabara 

Imibare 

Wikipediya mu kinyazeribayijani 
Notes 



Ikarita y’ikinyazeribayijani 


Alfabeti y ’ ikiny azeribay ij ani 


Ikinyazeribayijani kigizwe n’inyuguti 32:abcfde9fgghxiijkqImnodprs§tuuvyz 


inyajwi 9 : a e e i i o 6 u ii 

indagi 23:bcgdfgghxjkqlmnprs§tvyz 



A 

B 

C 

c 

D 

E 

0 

F 

G 

G 

H 

X 

1 

i 

J 

K 

Q 

L 

M 

N 

O 

O 

P 

R 

S 

? 

T 

U 

0 

V 

Y 

z 


a 

b 

c 

g 

d 

e 

a 

f 

g 

g 

h 

X 

' 

i 

j 

k 

q 

1 

m 

n 

0 

0 

P 

r 

s 

§ 

t 

u 

u 

V 

y 

z 


umugereka - ubuke 

■ a /1 / o / u - -lar: 

■ ayaq - ayaqlar ikirenge - ibirenge 



agac - agaclar igiti - ibiti 














































































■ ■ da§ - da§lar ibuye - amabuye 



■ ■ baliq - baliqlar ifi - amafi 



■ ■ dov§an - dov§anlar urukwavu - inkwavu 



■ ■ qadin - qadinlar umugore - abagore 



qiz - qizlar umukobwa - abakobwa 







■ ■ u§aq - u§aqlar umwana - abana 



■ e/a/i/o/ii- -Isr: 

■ erkak - erkakler umugabo - abagabo 



■ ev - evlar inzu - amazu 















di§ - di§Isr iryinyo - amenyo 



Amagambo n'interuro mu kinyazeribayijani 


■ Bali - Yego 

■ Xeyr - Oya 

Amabara 

■ ag - umweru 

■ qara - umukara 

■ qirmizi - umutuku 

■ sari - umuhondo 

■ goy - ubururu 

■ ya§il - icatsi 

■ qahvsyi - ikigina 

Imibare 



Ururimi rw’Ababyeyi 


■ sdad - umubare 

■ adedlar - imibare 

■ bir-rimwe 

■ iki - kabiri 

■ u§ - gatatu 

■ dord - kane 

■ be§ - gatanu 

■ alti - gatandatu 

■ yeddi - karindwi 

■ sakkiz - umunani 

■ doqquz - icyenda 

■ on - icumi 

■ on bir - cumi na rimwe 

■ on iki - cumi na kaviri 

■ on iig - cumi na gatatu 

■ on dord - cumi na kane 

■ on be§ - cumi na gatanu 

■ on alti - cumi na gatandatu 

■ on yeddi - cumi na karindwi 


















■ on sakkiz - cumi n’umunani 

■ on doqquz - cumi n’icyenda 

■ iyirmi - makumyabiri 

■ iyirmi bir - makumyabiri na rimwe 

■ iyirmi iki - makumyabiri na kaviri 

■ iyirmi uq - makumyabiri na gatatu 

■ iyirmi dord - makumyabiri na kane 

■ iyirmi be§ - makumyabiri na gatanu 

■ iyirmi alti - makumyabiri na gatandatu 

■ iyirmi yeddi - makumyabiri na karindwi 

■ iyirmi sekkiz - makumyabiri n’umunani 

■ iyirmi doqquz - makumyabiri n’icyenda 

■ otuz - mirongo itatu 

■ qirx - mirongo ine 

■ elli - mirongo itanu 

■ altmi§ - mirongo itandatu 

■ yetrni? - mirongo irindwi 

■ saksan - mirongo inani 

■ doxsan - mirongo cyenda 

■ ytiz - ijana 

■ min - igihumbi 


Wikipediya mu kinyazeribayijani 

■ http://az.wikipedia.org/wiki/Ana_Sahifa 

Notes 


1. translationproject.org ; download.jw.org ; frenchmozilla.fr 

2. microsoft.com 

3. Gukoresha Imigaragarire ya Google mu Rurimi Rwawe (http://www.google.com/language_tools?hl=rw); 
babelserver.org 


Retrieved from "https://rw.wikipedia.Org/w/index. php?title=lkinyazeribayijani&oldid=72419” 


This page was last edited on 9 July 2020, at 19:34. 

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details. 






